CAN 


O Hanes Carwriaeth rhwng Mab Bonheddig â 
Morwyn,ei Dad; sef 


CHARMING LUCRESIA. 





Fy ffrins a'm cymdeithion, b'ai wiw genych chwi, 
Wneud noswaith yn llawen o ffarwel i mi; 
Llanc o'r wlad yma sy'n myn'd dros'y môr, 
Heb obaith byth eilwaith gael dyfod yn ol, 
Llanc ifanc wyf fi a fentrodd ei fywyd, 

Waith syrthio mewn cariad a morwyn fy nhad ; 
Rhai o'm ffryns nesa' dd'ai a'r newydd hwn ato, 
Yn ebrwydd fe'm troed ì fyw i'r Life Guard. 


Ac ar foreu teg cyfarîum a'm cariad, 

Ar ddolydd tawel, lle teca'n y fro,— 

'Roedd gyda mi chain pris dau gant o ginis, 
Rhoddwn i hono. am ei gwddf tan glo, 

— Cofleidio ein gilydd a wnaem ni tan wylo, 

Fod gorfod ymadael o achos fy nhad ; 

Awn i tua Llundain, a'r ferch i New England,— 
Mi fentrais fy mywyd yn ol o'r Life Guard: 


Bu'm inau yn Llundain dros seithmis yn treinio, 

Yn disgwyl cyfleusdra.i ymadael a'r dre' ; 

Ac ryw brydnawn ce's genad y cadben 

I fyned i rodio, 'doedd waeth geny' ble: 

Myned i harbour lle yr ydoedd llongau 

Yn codi eu hwyliau i fyned i'r mor : 

Mi listiais fy lunan ar long o New England, 
Heb obaith byth eilwaith cael dyfod yn ol. 


Dygwyddodd 'ni returnio y'mhen deufis adre', 
. Troi mewn i dre) Portin' deirawr cyn dydd ; 

— Y gwynt oedd yn groes â'n daliodd i rangio, 
.. Nes i ni gwrdd a/Tliwrc Privateer ; 











2 


Bu raid i ni daro yn galed mewn battle, 

Nes ydoedd hi deriawr ar ol codi haul ; 
Felladdwyd ein gwyr, fe gollwyd ein Cadben,— 
Bu raid i ni lorio lawr ein broad sail. 


Nid oedd ond chwe' gwr o'r llong wedi'u safio, 
O'r haner cant gwyr—rai goreu'n y wlad 

Ac yn y man y daeth Twrcs atom, 

I cael ein carcharu o ddwylaw ac o draed ; 
Myn'd a ni i Dwrci a wnant yn ddioedi, 

A'n rhoddi ni yng ngharchar, ar un pryd y dydd. 
Yn awr can ffarwel fo îi Charming Lucresia 
Nid oes obaith byth cael myned yn rhydd. 


Un ferch i'r brenin a dd'ai mewn i rodio, 

A'i dwy law-forwynion yn waitio arni hi, 

A'i pherls a'i Jewels o'i chwmpas sy'n sheinio,— 
O herwydd fy nglendid ffansiai hi fi ; 

Yn chwipyn gofynodd yn ddig iawn i'r jailer, 
Pa fodd 'rych yn gallu carcharu'r fath ddyn î 
Y fi sy'n ei chwenych tros awr yn fy ngwmi, 
I'm 'stafell i yfed un glasaid o win. 


Mi wisgwn am danaf yn galant dros ben, 

A'm gwallt yn fodrwyau o gwypas fy mhen, 

I gael myn'd i siarad a'r lady dros awr, 

A'm nghollwng o'r charchar mi hoffwn yn fawr : 
Pan aethum i gyntaf i'w 'stafell ati. 

O herwydd fy nglendid salutiodd hi fi, 
“Rhoedd cyn llawned o gariad fy ngweled,— 
Gwahoddodd fi y'mlaen i eistedd ati hi. 


Pan glywais fy ngwa'dd i eistedd wrth ei chlun, 
Mynegais fy nghyffes a'm hanes fy hun, 

Gan dd'weud wrth liw'r hinon hyfrydlonddifreg, 
Y;gwnawn ei phriodi heb wybod i neb ; 

Rwy'n deisyf cael myn'd i dreio fy ffortyn 

A'm gwyr gyda myfi,—nid yw ond gwaith ffol, 


9 


Nid oeddwnyn meddwl er cymmaintfy nhrwbwl, 
At y wen fenyw returnio'n fy ol. h 


Hi helia'i morwynion o'i stafell yn glau, 
Gael i ni le dirgel i siarad ein dau ; 
Cofleidio a chusanu 'nol ffasiwn y wlad, 

A chael y gwin goreu o seler ei thad ; 

' Hi fegiai fy llong a'm gwyr i gyd arni, 

I gael myn'd i rodio "nol ffasiwn y wlad,— 
Fy llong pan y cefais i'r mor a retumiais, 
Hob ofni ar y don bery lon na brad. 


Ychydig o wyr oedd gyda ni'n cychwyn, 

A dywedyd yn glir gwir neb ddim gwad, 
Ac addaw dychwelyd y'mhen deufis adre' 

I gael ei phriodi heb wybod i'w thad ; 
Cadasom ni golours y Tyrciaid i fyny, 

Rhag i ni gyffwrdd a hwy ar y mor ; 

Yn awr can ffarwel i ferch brenin Twrci, 
Nid wy'n meddwl byth ddychwelwyd yn ol. 


Yr oedd y tair blynedd m'ron d'od i fyny, 
Cyn i mi gael gwel'd y ferch ifanc a'r chain ; 
Y gwynt oedd yn groes a'n daliodd ni rangio, 
Nes i ni ddychwelyd yn union í Spain ; 

Yno yr ae'm ni i mewn i saff harbour, 

I'r dafarn win oreu i gael yfed gwin ; 

'Roedd yno Gadben a'i wyr yn byw'n llawen, 
Gwahoddai fi 'mlaen i eistedd wrth ei glun. 


Yfed yr oeddwn y gwin at ein gilydd, 

A phawb oedd yn adrodd ei drwbwl a'i dro, 
Yfwn i iechyd y Charming Lucresia, 

Y ferch lanaf welais a'i gwddf dan glo ; 

Pe bawn yn cael unwaith un golwg arni, 
Collwn fy mywyd cyn collwn i hi, 

Yn awr rwy'n resolfio am dani i rangio, 

Os ydyw hi'n fyw mae' dygwydd i mi. 












— 


Gwelwn i'r cadben yn colli rhai daerau, 

I lawr hyd ei ruddiau wrth wrando fy nghwyn, 
Gallwn i roddi î chwi hint am dani 

Pe b'ae chwithau gwell, y gwr ifanc mwyn ; 
Mi gwelais hi'n cychwyn yn hardd iawn o lifrau, 
Tr mor 0 New England, i fyned i Spain ; 

Y ferch lanaf welais a'i henw Lucresia, 

Yr oedd am ei gwddwf hi chwe' thro o chain. 


Pan glywais i gyntaf son am ei henw, 

Fe fforsiai fy meddwl fi i wylo dwfr hallt : 

Ac am yr ail gwestiwn gofynwn yn union 

O wir gariad ffyddlon mi dynwn fy ngwallt, 
Yna cymrmeroedd fi yn ei freichiau, 

Gan sychu fy nagrau a thywel gwyn main, 

Yn awr cymmer galon, fe ddarfu'th holl drwblon 
Y fi ydyw'r ferch sydd yn gwisgo'r chain. 


'Rol cael a hi siarad, a gweled ei gwawr, 

Bu yno yn y diwedd orfoledd pur fawr : 

Er maint oedd trallodion helbulon y byd, 

Fe dros yn dawelwch ì gyd : 

Hwy gawsant yn glau fwynhau pob tiriondeb, 
Buddlondeb a phurdeb, deg undeb di gas.— 

Tr sawl a fo'n dirion daw aml fendithion, 

Fo rana Duw'n union arwyddion o ras. 


Fe luniwyd priodas mwyn iawn, 
Ac enwog gwmpeini i'w lloni modd llawn, 
Gwin a chynghanedd ddigonedd a,gaid,— 

_ Yr oedd yno'n rhedeg pob peth a fai'n rhaid ; 
Llawenydd mwyn llon yn gysson a gawsant, 
I fyw mewn gogoniant, da llwyddiant di lid ; 
Nidoesgwellcynnysgaeth nacharaid purperffaith, 
Mae'n well na'r byd maith â'r gywaeth i gyd. 





ann aeb i Hr 
Jones a'i Mab, Argraffwyr, Aberdar. 


